ans oe 
pr cC | o pn a ef 


MARWNAD 


ER 


Coffadwriaeth am ddau Frawd (naturiol ac) yn y Weinidogaeth 
yn mhlith y Trefnyddion Calfinaidd, yn Bancyfelin, Swydd 
Gaerfyrddin, 

SEF, 


WILLIAM A JOHN LEWIS, 


Y rhai a ymadawsant â'r byd hwn,—y cyntaf, Mawrth y 22ain, 
1834, yn yr 20fed flynedd o'i oedran; a'r ail, Ebrill y l4eg, yn y 
18fed flynedd o'i oedran. ' 


Gau THOMAS NATHAN, BANCYFELIN. 


: 2 SAM. I. 25, 26. 


“Pa fodd y. cwympodd y cedyrn yn nghanol y rhyfel! Jonathan, ti a 
laddwyd ar dy uchelfaoedd.. Gofid sydd arnaf am danat ti, fy mrawd 
Jonathan: cu iawn fuost genyf fi: rhyfeddol oedd. dy gariad tuag ataf fi, 
tu hwnt i gariad gwragedd.” 


— 


A gymmeradwywyd gan Gyfarfod Misol y Sir, yn Nghaerfyrddin, 
Mai y l5fed, 1891. 


wun ene cynnygn” 


y O FY mrodyr a'm cyfeillion, 
Mae fy nghalon 'nawr yn friw, 
Achos tôri rhai o'm ffryndiau «A 
Lawr gan angau blith y byw; 
Holl drigolion Swydd Gaerfyrddin, 
Yn gyffredin, (wyllt a gwâr,) 
Dewch ynghyd i gyd i gŵyno, 
Ac i wylo'r dagrau'n da'r; 
Ar ol JOHN a. WILLIAM LEWIS, 
Frodyr dawnus gyda'r gwaith, 
Rhai sydd heddy' gwedi blaenu, . 
At yteulu ì ben eu taith! 


ì Av 
A e^. 


a 











b 
2 Gwaith rhoi rhai'n ilawr i orwedd 
Oddifewn i'r dewredd dir, 
Mae rhyw riddfan a galaru 
I'w ryfeddu'n ngodrau'r Sir! 
Teimlo bloesgni ar fy nhafod, 
A rhyw gryndod ynwy'r wy' ; 
Arnaf ofn na chaf eirian 
'Draethu eu rhinweddau hwy; 
Blodau heirdd yn ngardd yr Arglwydd, 
Oedd y rhai'n, a chain eu gwedd. 
Ond er hyny, y maent heddy” 
Gwedi tewi yn y bedd. 


3. Rhyw ddirgelwch anchwiliadw' 

Sydd yn nghadw gyda Duw ; 

Cym'ryd ymaith neb y myno, 
Mae, a gado'r llall yn fyw! 

Ond rhyfedda” peth o bobpeth 
Fod yn arfaeth Duw ystôr, 

(I'w cyfranu i feibion dynion.) 
O fendithion fel y môr; 

Gair y llŵ sy'n eithaf cadarn, 
Arfaeth Duw nid aiff o'i lle, 

Hyd nes delo plant y tônau 
Adre'n iach 1 deyrnas ne”. 


4 Tua Banc y Felin traethwyd 
“X gwirionedd amser maith, 
Ac heb lwyddiant anghyffredin 
Lawer blwyddyn ar y gwaith; 
Ond o'r diwedd, Duw'r amynedd, 
Doeth a rhyfedd, ddaeth â'r fraint 
O gael gweled tyrfa newydd 
'N dod yn hylwydd at y saint: 
Yn eu plith ca'dd rhai'n a enwais 
Ddod yn gynhes at y gwaith, 
Ac yn ffyddlon iawn hwy fuon" 
Gyda'r moddion dros eu taith. 











5 


c 


<i 


Yn yr Ysgol, pwy mor fuddiol, 
A rhinweddol, â hwynt-hwy ? 
Ac yn mhob cyfarfod gweddi,— 
Ond ni chaf eu gweled mwy! 
Brodyr siriol, doeth, a grasol, 
A sylweddol oeddech chwi, 
Nid peth bach yr amser hyny 
All'sai mo'n gwahanu ni: 
'Rwyf yn methu bod yn foddlon, 
(Duw faddeuo mod mor ffol, 
A phe bawn yn wylo'm llygaid, 
Ni cha'u gweled byth yn ol! 


Pan bwy'n cofio y blynyddoedd, 
A rhifedi'r misoedd maith, 
Â dreuliasom yma'n gysson, 
Fwyn gyfeillion, ar ein taith ; 
Prin 'rwy'n credu eu bod heddy” 
Mewn oer letty'n wael eu gwedd, 
Ond rhaid d'wedyd, er mawr ofid, 
Eu bod (hefyd) yn y bedd! 
“ Heb un aflwydd trist na thramgwydd, 
“Ond dystawrwydd hylwydd hy', 
“ Nac anniben dwyll cenfigen 
“* Ddiras yn y ddaear ddô.” 


Mil dedwyddach ynt hwy heddy', 
'Rwyfyn credu,'n nhŷeu Tad, 
Na bod yma ar y ddae'ren, 
A chael bod yn berchen gwlad; 
Yno'n seinio Haleliwia - 
.. I'r hwn fu farw ar y pren, 
Yn mhlith myrdd o waredigion, 
Ac â choron ar eu pen! 
Cwympwyd cedyrn yn y rhyfel, 
Cerbyd Israel ddaeth i'w hol, 
Ac er cymmaint sydd yn wylo, 
Ni ddont etto byth ynok; 





4 
8 Ar brydnawn dydd Gwener Croglith, (1829.) J 
(Gallwn enwi'r fan a'r lle,) 
Ca'dd y rhai'n eu hargyhoeddu, 
(Gan oleuni mawr o'r ne',) 
Pan oedd un yn “son am Iesu, 
““Rhwn fu'n gwaedu ar y gro's, 
“ Creigiau'n hollti, haul yn twyllu, 
«“ Canol dydd fel canol nos!” 
Gwaeddu ma's am ras wnaeth WILLIAM, 
Yno'n fuan, gyda JOHN ; 
Ac 'rwy'n credu eu bod heddy' 
'N canu am y fynyd hon! 


9 Jomu a ga'dd ei alw'n mlaenaf 

Tr cynhauaf, at y gwaith 

O bregethu 'fengyl Iesu 
T'r hen deulu sydd yn gaeth ; 

'Triniai bynciau mawrion crefydd 
Mor gyfarwydd ac mor hardd, 

Galwai bawb yn fwyn at Iesu, 
'Rhwn fu'n chwysu yn yr ardd! 

Un ar bymtheg oed yn dechreu, 
Deunaw mis bu yn y gwaith! 

Prin 'rwy'n credu ei fod heddy” 
Gwedi blaenu i ben ei daith! 


10 Yn Nghydweli bu'n pregethu, 
Cofio hyny maent hwy gyd, 
Y tro olaf (rhyfedd ydoedd!) 
Y pregethodd yn y byd; 
Attolygu 'roedd bryd hyny 
“ Rhoddi eu cyríf yn aberth byw, 
“Santaidd (iawn) a chymmeradwy, 
“ Ei mwyn trugareddau Duw.” 
Y deuddegfed o'r Rhufeiniaid, 
'R adnod flaenaf, meddynt hwy, 
:Oedd ei destun y pryd hyny, 
O nd ni chant ei glywed mwy. 





J 11. (Dwywaith oll pre egethodd WILLIAM,) 
Ni bu IoAN ddim. yn hir, 
| 'Cyn ei roddi lawr i orwedd. 
| 'Oddifewn i'r oeredd dir! 
Yma'n gynnar, er mawr alar, 
Lawr i'r ddaear yr aeth e', 
Lle mae'n gorwedd mewn oer gulfedd, 
Gwely llygredd, gwaela' lle! 
'Yn y cwrddau hwyr a borau, 
Yno'n ddiau mwy ni ddaw, 
Ni chaf mwyach gyfarch iddo 
Trwy fud gydio yn ei law, 


yn 


12 Y maer Eglwys yn galaru, 
(A'u rhieni,) druain tlawd; 
Hwyr a boreu maent yn wylo 
Wrth adgofio am eu brawd ! 
Peidiwn tôri'n calon etto, 
Mae Duw'n addo bod o'n plaid 
'Ond i ni ymddiried ynddo, 

Ni gawn ganddo nerth wrth raid; 
'Harddwch mawr i'r man lle byddai, 
Oedd y rhai'n, a blodau'r Sir; 
'Rwy'n rhoi hêr i bawb a'u clywodd, 

Ammau 's nad yw hyn yn wir. 


$ 

í 

; 
ŵ 

ì 


13 Wrth droi'm golwg tua'r 'steddle, 

Man lle byddai pan yn fyw, 

Pob peth yno'n dweyd yn groyw, 
Yma heddyw efnid yw; 

Edrych wedy'n ar y pulpid,* 
Hwnw'n d'wedyd yn ei iaith, 

Eu bod wedi bod yn ffyddlon 
Fel cenadon gyda'r gwaith ; 

Ac nid oes un dyn yn ammau 
Nad ynt hwy yn canu fry; 


* Yr hwn sy íd. wedi ei wisgo â brethyn dd a sìc (an 





Wd Y A 






w MU 


Byddwn barod bobdiwrnod, 
Dyna yw'n dyledswydd ni. 


14 Cyfoeth mawr oedd yn eu meddiant, 
(Nid wy'n gwybod ddim pa faint,) 

Etto gyd y íffryndiau gorau 

Feddent hwy a fyddai'r saint; 

i 'Cydymdeimlo wnaent yn rhyfedd 

' A'u holl waeledd, fel eu Tad, 

Ac ymwelent â'r rhai cleifion 

__ Yn dra chysson trwy'r holl wlad; 

Taro'r balch a wnaent ynrymus, 
Ond yn fedrus codi'r gwan, 

Ac hyfrydwch ydyw hyny 
Gan y rhaisy' â Iesu'n rhan. 
































15 Fe fu farw'r rhai'n er hyny, 
Do, heb ofni dim o'r bedd; 
Am eu bod yn glir yn gweled 
_ Bod eu henaid 'myn'di hedd, 
'Beth dâl imi 'nawr ddych mygu 
Peth sy'n croesi trefn Duw, 
'Rhwn ei hun sydd wedi gosod 
Lle preswylfod pob dyn byw ? 
'O, am roi fy hunan iddo, 
'Treiglo'm gofal arno gyd, 
A'i was 'naethu yn ddiymmod 
Nes i'r beddrod âf o'r byd. 
16 Hwy ga'dd fyned at y seintiau 
Sydd yn byw yn ngolau'r Oen, 
Ac sy'n canu am eu gwared 
O gaethiwed byda'i boen ; 
Yn eu plith cant fyth i aros, 
Oesi tragwyddoldeb mawr, 
'Ond rhyfeddol sy'n galaru 
Gwaith eu colli ar y llawr! 
Arglwydd, cymmer eu perthnasau, 
Â'u holl ffryndiau i dy gôl; 


wf 


4 





Ni awn atynt hwy ar fyrder, 
Ond ni ddont hwy fyth yn ol, 
17 Erglyw, Arglwydd mawr y bywyd, 


Gwrandaw gweddi wyt erio'd, 
Ti ddywedaist amryw weithiau 
Nad oes neb o'th fath yn bod; 
Gwna gyflawni'th addewidion, 
Sydd i'w gweled ini'n glir, 
Rhai'n yn llawn o bob cysuron, 
Oddifewn i'r Bibl pur; 
Dyma'r cysur ga'dd y gene'l, 
(Sef plant Israel,) gan eu Duw, 
8 yw Moses wedi marw,. 
Mae Osea etto'n fyw. 


18 Pan gymmeraist ti Elias 
Fynu fry oddiar y ma's,. 
Dau parth llawn (a mwy) o'i ysbryd; 
Ga'dd ei roddi ar y gwas. 
mae gair yn yr ysgryth yr 
Sydd yn eglur ddweyd erio'd. 
Na fu unpeth ar y ddaear 
Nad oes un o'i fath yn bod. 
Arglwydd, dyro di dy Ysbryd 
O fewn-rhywrai etto'n ha'l, 
ì I gael sefyll dros dy enw, 
Ŷ Yn ngŵydd holl brophwydi Baal. 
: 19 'Rwy'n dymuno iti gofio 
Am dy eiddo cyn bo hir, 
A chwyd rywrai fynu etto 
'Ledio'th braidd tua Chanaan dir; 
Rhai fo'n danllyd yn eu hysbryd, 
Rhai fon efengylaidd iawn ; 
" Rhai fo'n llariaidd, megys Moses, 
_ Rhai fo o rasusau'n llawn ; 
Cedyrn sydd yn cael eu priddo, 
Ag oedd yn bugeilio'r praidd, 


) 
































O gwna di, er mwyn dy enw, 
Etto'n cadwrhog y blaidd! 
90 Eu brawd ga'dd eu holl feddiannau,. 
(Nid aeth fawr i'r bedd erioed,). 
Dyro gymhorth anghyffredin. 
Iddo ddilyn ôl eu troed: 
Arglwydd Abraham ac lsral, 
'Rhwn sy'n cynnal dae'r a nen, . 
A. dywallto o'r uchelder 
Fendith lawer ar ei ben. 
. Llwyr ymadael raid ì minnau 
| A'm hoff fftyndiau oll ì gd. 
Ac mi ro ffarwel yn fuan 
Byth i'r cyfan sy ny byd. 
21 Mi ddystawaf yn bresennol, 
Y mae'r gân yn myn'd yn faith. 
Gwybod hefyd wyf y gwelwch 
Nad oes harddwch ar fy ngwaith; 
Fy holl feiau gwnewch eu celu, 
Ac nid eu cyhoeddi ma's, 
Hyn yn glir a wir ddymunaf,. 





Ydwyf eich ufyddaf was. u 
Dyma wyf yn daer ddymuno, ' | 
Gef cael landio uwch y nen, | 
A rho'ed siwrnai dda ì chwithau, '* 


Fy holl ffryndiau gyd, Amer. 














Pn 
a amturio gyhoeddi y Farwnad. 


yp Pwy bynag 
nr, a fydd yn ddar- 


hon, heb ganiatâd yr Awd 
tyngedig â g05p.. 


Mn cn a LY 
| W. EVANS a'i Gyf. Argraffwyr; Caerfyrddin, - 





